


| | CAN DDWYFOL, 


An DDULL 
MW YMDDIDDAN 
RHWNG 
DAU BERERIN, 
Uu | AG - | ; 

| YN TEITHIO TUA'R DWYR/.'N, 
4 SEF “WCH 

| | GWLAD CANAAN, 


'Y rhoddir amrŷw gynghorion ac hyfforddiadau bnddiol, i 
bawb a ddymunant rodio'r ffordd hono. | 


Gan HENRY EVAN, o Fedwellty. 


——— (gn 





ABERYSTWYTH, 


Argraffwyd gan E, Williams, Heol y bont, 


1924. 






































—— 


|1 POB gwr, pob gwraig, 





CAN, &c. 


pob: baehgen pob perchen enaid 
er cariad lesu Grist, [trist 
un yn gyfan gymen gân, 
mro gweddus glân, 


A ddewch chwi'n nes I wrando, 
Cewch glywed rhan o ymddidda 
Fu rhyngwyf a thrafaelwr o Gy 
9 Dydd da i ti'r Cymro bawddgar mae genyt beraidd Iaith, 
'Tu a ph'le 'rwyt yn trafaelu mi'th wela di ar dy daith, 
Gad i ni'n llyn gydgerdded gwell dau nag un bob o's,. 

Os digwydd ì un syrthio, fe'i cwyd y llall o'r ffos. 


ír dwyrain â chenyf siwruai fawr, 
dded o honoch chwithau'n awr, 
a minnau'n anian brudd, 
laf er's llawer dydd. 


9 Rwy'n myned tua 
Da genyf gael cydger 
Mae'r ffordd i un yn uuig, 
A dywedyd y gwirionedd 'rwy'n g 


4 Attolwb p'le mae'r dolur sydd yn dy fling di, 

A fyddi 4i cyn fwyned a maneg wrthyf fì; 

Fe ellaì ceir cynghorion a moddion da er dy les, 

A esmwytho'th friw a'th ddolur ond dweyd lle mae'r disês. 


5 Nid enaint gwych nac wìlnent, nîd ail Poticar, 
Nid blodeu'r maes na llysiau na dim sydd ar y dda'r, 
A all roi i mi iechyd, fy enaid bach sydd drwm; 
' Os y'ch chwi'r gwr yn deall, rhowch gyngbor i mi'n swm, 


6 Os dy enaid dì sydd glwyfus, yn llawn ofrathau'r Fall, 
Di elli gael cynghorion ond itifod yn gall ; 

A'u berfer hwy'n wastadol, ddydd a mo» yn wir, 

Di geì dy iechyd €tto a byny cyn b'o hit. 


7 Yn gyntaf rheiìd ymprydio, a phrudd weddio ar Dduw, 
Y fe sy'n abl gwneuthur y marw fyd yn fyw, 
Lle rwyt ti gwedi'th ddamnio dan bechod, buchedd wael; 
Ond credu ì Grist dy Brynwr mae ffafari ti i'w gael, 


dio Duw yn drist, 

o ffydd gan lesu Grist, 
n ddioed, 

a ge'st ti erioed, 


8 'Nol darfod i ti ymprydio a gwed 
Cais lon'd dy ddau ddwrn chwipyn 
A chwart o wìr 'difeirwch, a byny y 
Wel dyna gystal cynghor a'r goreu 











GR 


3. 


9 Rhaid ti geisio eilwaith a hyny yn ddi ffael, 

Cariad, ffydd, a gobaith, o'r cryfaf ellir gael, 

A dodi'r rhai'n mewn llestr a elwir conscience lân, 

Cyn dân o wir serchawgrwydd, a berwa hwy yn y bla'ne. 


10 Gad hwy yno ì ferwi ddydd anos yn rhwydd, 
Nes bŷddo'r byd s'i bethau yn drewi yn dy wydd, 
Llid a malais Ìlesgedd, a balchedd, trawsedd llym; 
Yn dyfod i'r wynebion, fel gweli di y scum. 


11 Pan ddelych gynta'ì ganfod byn yma âllygad ffydd, 
Prawf di yn wastadol, yn ddyfal nos a dydd, 

Yscumiô hwn o'th galon, a'i,dafln chwip ma's, 

A llwy a elwir Gweddi, trwy ffydd ac union ras: 


19 Cais fyrr neu lysiau amynedd da moddus yn ddibaid, 
Powdra hwy a chymmysga, wel dyne'r modd sydd raid, 
Cais liain gostyngeiddrwydd Crist Iesu, Duwa dyn, 

A strainia'r cwbl trwyddo i'w gwppan ef ei hun, 


18 'Nol darfod i ti strainio, yf dracht o hono'n llon, 
Mor dwymned hyth ag elli, yn nesa” i'r galon don; 
Cais drwsiad braf o frethyn, y goreu sy yn y byd, 
A elwir Bywyd newydd, a byn i'th gadw'n glyd. 


14 A gwisg di hwn am danat nes i ti chwysu ì ma's 
Lygredigaeth pechod, a gwenwnn natur gas, 


| 'Trais a thrachwant, meddwdod, godineb drwg ei ryw, 


A 'studia di'n wastadol pa fodd ì foli uw, 


15 Pan ddelych gynta' ì 'nabod dy natur dau dy naws, 
A newid dy hên arfer, a'th ddolur beth yn baws, 
Rhaid i tì geisio pethau gobeithiol agysydd, | 
Rhag myned dy holl labar a'th drafel di'n ddifudd. 


| 19 Rhaid iti geisio powdwr a elwir dweyd yn dda, 
| Acira'th fin a'th dafod, a hyny yn ddina'; 

| Cais dì olew hefyd, ac yf ef nos a dydd, 

| A elwir Duwiol weithred trwy ras ac union ffydd. 


—— 











Wn ———— 


— ír 


ì 
i 
| 
í 
f 
| 










i AN i DM au eb 
A Aa 
f ï ôs, 


v 


7 eh ira'th fin, eth dafod, a'th lygaid oll yn llwyr, 

Nes by'ch yn gwel'd y gŵaeïoiaid trwy doster fore a hwyr, 
Dy galon yn agored wrth gwyn y weddw wan; 

, A'th ddwylo di'n dra diwyd ì roddi i'r tlawd ei ran. 


aT Acymladd â'th elynion, y byd, y cnawd, a'r fall, 


” Os metha 'r un dy dwylle, dy amcanu a wna'r llall; 


Cais di wir arfogaeth, ymdrwsia yaddi'n dynn, 
A thyna'r modd gorchfygu yr holl elynion hyn. 


X09 Cais wregys o wirionedd, rho am dy lwynau'n frau, 
Dwyfroneg o sancteiddrwydd, wel dyna drwsiad clau, 
A helm yr [aehawdwriaeth, a tharian ffydd ddidrist, 
Esgidiau Efengyl heddwch, a chleddyf Ysbryd Crist. 


20 Ac wedi'n saf i fynu” yn enw'r Arglwydd Dduw, 
Â chais di Fibl sanctaidd, a darllen hwnw, clyw; 
Cymer groes yr lesu, rho ar dy ysgwyddau'n brudd, 
Yn nghyfraith y Goruch»! cnylydn nos a ddydd. . 


91 Wel dyma r ti gy sef un. a ehofia tra fy'ch byw, 
Gweddia ar dy Brynwr, am ras a ffafar Duw, 

Mae'n rhaid i minnau weithian am ben un gronyn bach, 
Fdael â'th BOD RAF a chanuiti'n iach. 


22 Duw dalo iwch am eich cynghor, mi gwela'n asian gall, 
Mi brofa yn wir eiarfer, a hyny yn ddiwall, 
Gweddiwch ar Dduw 'nghadw rhag rhodio llwybr ch | 
A'im dygyd Yn y diwedâ i fynwes Abraham, 


93 Ffarweli tthau'r bachgen a Duw ro ŵr ras, 

l fww fel angel sauctaidd, o'r orig lyn 1 ma's, 

Duw'th ddygo di yn y diwedd o ddn dagrau trist, 
I fryn o wir lawenydd, lle mae yr A glwydd Crist, 


24 Os gofyn un Physygwr, pwy roddai” r cynghor maith, ^ 
i'r dyn. oedd yn trafaelu tua'r dwyrain ar ei daith, a 
Gwr sy'n byw yn Medwellty, yn caru'r gwir a'i blaid, m 
Os holir am ei cnw, ceir clywed os bydd rhaid. - 


DIWEDD, 






